MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 48 


Sitt af hverju fra sidastlidnu sumri 


Miscellanea 1966 


BY 
SIGURDUR THORARINSSON 


REPRINTED FROM NATTURUFR&DINGURINN 
Vol. 36, 1966, pp. 35—47 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


APR 6 1967 


POLARPAM 


r 
x 
= 
Oo 
o 


tg) 
pm 
x -O 
@ 


(Gex)i7°/L°1SG =Wed 


OHL 


dipthe ep 


Sigurour Porarinsson: 


Sitt af hverju fra sidastlidinu sumri 


I. Hefurdu verid hja Valagilsa? 


Pannig spurdi Hannes. Og enn er asteda til ad spyrja peirrar 
spurningar. Pott ekki gerist bess borf lengur ad reyna par hvad 
brjéstbrekinn klar ma sin i straumidufdllum pessarar demigerdu 
dragar, er bad émaksins vert fyrir pa, sem pjota eftir Nordurar- 
dalnum i bilum, a6 staldra vid hja Valagilsa og virda fyrir sér gljuf- 
urmynni hennar, er blasir vid af brunni. Petta gljufur hefur ain 
rofid i blagrytisberg med allpykkum millilogum, svo ad_belta- 
skiptingin i gljufraveggjunum er mj6g aberandi (1. mynd). 

Hinn 6. agust sidastlidinn stdldrudum vid Gudmundur Sigvalda- 
son vid hja Valagilsa 4 ferd okkar um landid med norrena jaro- 
freedinga, en vid vorum ratar bessa 24 manna hops (rati er vestfirzka 
heitid 4 pvi, sem erlendir nefna guide). I Pingeyjar- og Eyjafjardar- 
syslum hofoum vid hreppt nordlega att og fyluvedur, en i sliku 
veori er oft afdrep og jafnvel sdlargleta i Nordurardal, sem skylt 
er af hafjollum Trollaskagans. 

Vid forum med jardfredingana inn i gljufurmynnid vestan Vala- 
gilsarinnar. Par er berglagaskipan su, ad nedst er blagrytislag (C a 
1. mynd) alsett holufyllingum, einkum geislasteinum. Par ofan 4 
er setberg, mjog dokkt a 1. mynd. Virtist bad vid lauslega athugun 
einkum vera tuff (hérénud eldfjallaaska og sandur), moldarblandiéd 
efst. Pykkt bess er ner 1 m i bergbilinu gegnt brunni, en pad 
pynnist i att til bruarinnar. Ofan a pessu setbergi er blagrytislag 
(A a 1. mynd), pétt og an holufyllinga, 3—5 m pykkt. 

Daginn adur en okkur bar pbarna ad hofdum vid verid i Myvatns- 
sveit og skodad trjafor i gosm6l Hverfjalls 4 flotunum sudur af 
Jardbadshélum, en beim hefur verid lyst ad nokkru adur hér i 
Natturufredingnum (Trjafor i Hverfjalls- og Hekluvikri, Nfr. 1962, 
bls. 124—131). Liklega var pad pess vegna, ad athygli okkar Guo- 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


A48s6 APR §& 1967 


36 NATTURUFRADINGURINN 


1. mynd. Mynni Valagilsar i Nordurdrdal — The mouth of the canyon Valagil 
in Nordurardalur, N. Iceland. — Ljésm. S. Pérarinsson. 


mundar beindist ad pipulaga rasum i blagrytislaginu ofan 4 tuffinu. 
Sumar voru ner laréttar og 4 morkum blagrytislags og tufflags (2. 
mynd), adrar skahallar eda nerri 1d6dréttar. Er ég for parna hja 
sidar, maldi ég pvermal peirrar, sem nest er brunni i vesturvegg 
eljufurkjaftsins, og er bad 35 cm fremst en minnkar nokkud inn 4 
vid. Per pipur, sem sjast 4 2. mynd, og eru i gljufurveggnum er 
veit gegnt brunni vestan ar, eru 25—30 cm vidar i opid. Austan 
ar er a. m. k. ein pipa allmiklu vidari. Innra bordid 4 pessum 
pipum er nokkuod hrjuft. Pipurnar voru beinar ad heita ma, pad 
sem til sast. Ein af pipunum var full af deigkenndu, fallega grenu 
efni, sem Gudmundur taldi ad vera myndi celaddnit, en pad er 
glimmer mineral jarnaudugt, sem fyrirfinnst einkum i holrumum 
i blagryti. 

Ekki gatum vid skyrt pessar pipul6gudu rdsir 4 annan mata en 


NATTURUFRAZDINGURINN 37 


2. mynd. Bergpil i Valagili, vestan ar. Orvarnar hvitu benda 4 holur eftir trja- 
boli. — Rockwall in the canyon Valagil. The white arrows point to tube- 
formed hollows left by trunks of trees buried by the lava. — Ljésm. S. Pérarinss. 


aS per veru holrum eftir trjaboli og hafi punnfljétandi hraun 
runnio parna yfir skoglendi og lagzt yfir sum trén fallin, 6nnur 
halffallin, en einnig lagzt ad trjabolum, sem enn voru uppréttir. 
Trén virdast hafa verid beinstofna og bendir pad til bess, ad pad 
hafi verid barrtré. Petta barf bd ad athugast nanar. 

bess eru ymis demi a6 basalthraun hafi umlukid lifverur, kvikar 
eda daudar, bedi plontur og dyr, svo a6 eftir vard holrum eitt, er 
vardveitti logun peirra. Mun fregast demi hellir nokkur 4 bla- 
erytissvedi Washingtonrikis { nordvesturhluta Bandarikjanna. Er 
hann, ef ég man rétt, i hinum forna farvegi Columbia darinnar, 
sem minnir vida 4 Jékulsdrgljufur og Asbyrgi. Hellir pessi hafdi 
lengi verid kunnur: hvelfing ekki ykja stér, og fimm litil utskot 
ur henni, begar nokkrir kl6kir naungar toku sig til og athugudéu 


38 NATTURUFRAZADINGURINN 


nanar pessi utskot, og kom pa i ljés, ad hellirinn med utskotum 
var ekkert annad en holrtim eftir nashyrning, sem basalthraun hafoi 
lagzt yfir, og er gerd var afsteypa eftir pessu holrimi, var hun svo 
nakvem stytta af nashyrningi fra midcen, ad hegt var ad greina 
hana til sérstakrar tegundar. Hefur verid skrifud bék um undur 
betta, en bvi midur hef ég hana ekki handbera til ad birta myndir 
ur henni. En pad red ég peim, sem leid eiga um Nordurardal 
nyrdra og gaman hafa af natturuskodun, ad ganga inn i mynni 
Valagils og skoda hin fornu trjafor. Hver veit nema eftir eigi 
einnig a6 finnast for stdrra spendyra i islenzka blagrytinu. Su var 
po tid, ad slik spendyr l6bbudéu um a landi her. 


II. Nokkur ord um Eldgja. 


Fair, sem séd hafa Eldgja, munu draga i efa ba staShefingu Por- 
valds ‘Thoroddsens, ad hun sé eitt af storfenglegustu natturufyrir- 
berum a landi hér. Hefur og margt verid um hana ritad. Visast 
hér um til greinarkorns mins { Natttrufredingnum 1955, bls. 148— 
153. Par gat ég bess, ad fyrsti pattur bess mikla goss, sem myndadi 
nordurhluta Eldgjar (3. mynd), pb. e. bann hlutann, sem ner fra 
hedunum nordaustur af Moraudavatnshnjikum og nordaustur i 
Gjatind, hefdi verid mj6g ,,explosive’, pdtt eitthvad hraun kunni 
pa ad hafa runnid. Byggdi ég pessa skodun a pvi gosmalarlagi, sem 
myndazt hefur i pessu gosi og er langpykkast allra gosmalarlaga a 
heidunum inn af Skaftartungu. Ma rekja bad langt austur 4 Sidu. 

Sidan pessi grein var skrifud fyrir 11 a4rum hefur reynslan kennt 
mér sitt af hverju um basisk hraungos. Fyrstu dagar Oskjugossins 
1961 einkenndust af miklum hraunstrédkum (lava fountains), sem 
munu hafa nao allt ad 500 m hed fyrsta goskvéldid. Uppstreymid 
er mjog hratt i slikum strékum, svo hratt, aS stundum spinnast ur 
punnfljétandi bergbradinu finir glerpredir. 1 Oskju vard é¢ ekki 
var vid predi, sem mjorri veru en gréofur hortvinni, en 20. agust 
1966, 4 pridja degi eftir ad hraungos hofst ad nyju i gamla gignum 
i Surtsey, st6du mjog kroftugir hraunstrékar upp ur nyrzta gignum 
{ sprungunni nokkra stund tvivegis um daginn og myndadist pa 
mikid af harfinum pradum, regluleg steinull, af pvi tagi, sem peir 
a Hawaii kalla har eldgySjunnar Pelé, en pegar ég var 4 Kilauea 
arid 1960, var par enn ad sja a dyngjuhvirflinum vindla af sliku 


NATTURUFR&ADINGURINN 39 


3. mynd. Eldgja séd fra Gjatindi. — Eldgjd, view towards SW from Gjétindur. — 
Ljosm. S. borarinsson. 


hari, sem myndazt hafdi i Kilauea Iki-gosinu pa um veturinn. Sams 
konar harvindlar myndudust i Surtsey pennan agustdag og sidar 
hefur Gestur Gudfinnsson upplyst mig um, ad hann hafi séd svip- 
ada steinull i Surtsey i agustmanudi 1964. 

En bad sem adallega hrisladist ur hraunstrékunum i Oskju, i 
Kilauea Iki og i Surtsey var fingert glerkennt gjall og gjallsandur 
(4. mynd). Er slik gosm6l] audpekkt beim, sem einu sinni hafa hana 
augum 1itid. Lag af slikri gosmol bakti sléttuna milli Vitis og 
nyju giganna i Oskju pegar eftir fyrstu gosnottina, og var pykkt 
bess 15—20 cm, 1 km sunnan nyju giganna. Oskjuvatn var alpakid 
pessu_ gyalli. 

Eftir aS hafa skodad aftur sidastlidid sumar gosmalarlagid fra 
pvi gosi, er myndadi nyrdri hluta Eldgjar, er mér ljdst, ad pad er 
mynda6, ad lengmestu leyti a. m. k., ur hraunstrékum, sem veri6 
hafa enn stérfenglegri en { Oskju og potti pd mérgum mikié til 


40 NATTURUFREDINGURINN 


4. mynd. Gjall hrislast ur hraunstrédk i Vikraborgum. — Lapilli showers from 
a lava fountain in Vikraborgir, Askja. — Ljosm. S. Pérarinsson, 28. okt. 1961. 


peirra koma. Hefur pvi fyrsti pattur Eldgjargossins ekki veri6 
sprengigos, nema pa rétt 4 medan sprungan var ad opnast. Gosid 
var, a0 heita ma fra byrjun, storfenglegt fledigos punnfljétandi 
hrauns, er innihélt mjog mikid af lofttegundum og myndadi hraun- 
stroka liklega meiri en menn munu hafa augum litid svo sogur 
fari af. Nordurhluti Eldgjar med sinum bogadregnu bormum er 
pvi, eins og raunar hefur verid haldid fram af brezka eldfjalla- 
fredingnum G. Robson, ad verulegu leyti myndadur vid skrid ur 
gjarbormunum, en hraunelfan hefur borid med sér bann massa, er 
nidur skreid. Hinar bogadregnu utlinur gjarbarmanna stafa ad 
nokkru leyti af pessu skridi, en ad nokkru orsakast ber af pvi lands- 


NATTURUFRADINGURINN 4] 


, 


5. mynd. Bogadregin skridu6r i nordurbarmi sigdeldar nordan i gjallgig Jolnis. 

— Garland contours caused by slumping of the northern wall of a tectonic 

chasm on the now disappeared volcanic island SW of Surtsey. — Ljésm. S. 
Pérarinsson, 21. ag. 1966. 


lagi, er parna var fyrir begar gaus, en dalir liggja parna nerri pvert 
i gjarstefnuna. Liklegt er pd, ad sprengingar i allra fyrstu byrjun 
gossins ra0i nokkru um myndun og l6gun gjarinnar nordan Strongu- 
kvislar. 

Sumario 1966 fylgdist ég allvel med breytingum a Jodlni saluga 
og sa ba m. a. nokkud, sem leiddi hugann ad Eldgja. Utan vid 
giginn i Jolni myndadist vid endurtekid sig halfhringlaga gja og 
var nordurveggur hannar i upphafi mjég brattur, en sidan hljép 
par nidur hver skridan vid adra, og komu pa fram bogadregnar 
utlinur svipadar og i Eldgja (sja 5. mynd). 

Eldgja er pvi ekki sprengigja (Explosionsgraben) eins og t. d. 
Valagja eda Ljotipollur. Hun er, eins og nafnid segir til um, eld- 
gja, en med jardeldi mun fordum tid eingdngu hafa verid att vid 
rennandi hraun. 

Ur pvi Eldgja ber 4 gdma, ma geta fess, a3 ekki mun pad rétt, 
sem pyzki eldfjallafredingurinn Karl Sapper hélt fram og vitnad 


49 NATTURUFRADINGURINN 


er til { 4durnefndri grein minni, ad steinboginn yfir Oferufossi 
nedri sé ur hrauni ofan af Eldgjarbarmi, sem sigid hafi nidur, en 
din svo grafid sig undir. Framhald blagrytislags bess, sem myndar 
steinbogann, er ad finna i vege gjdrinnar sunnan Oferu. Er margt 
skemmtilegt um jardlagaskipan barna vid fossana, en ekki mun 
pao rett frekar a6 sinni. 


Ill. Hvadan mundi vera sa stéri steinn? 


Fyrir nokkrum drum hringdi i mig husgagnasmidameistari, 
Kristj6n Olafsson ad nafni, og bad mig a6 lita 4 stein stéran, sem 
hann hafdi sétt ur fjéru nordur 4 Snefellsnesi. Eg for og leit 4 stein- 
inn, en af ymsum astedum vard ekki ur pvi, ad ég skodadi hann 
nanar, fyrr en nu i september sidastlidnum, er ég for og tok mynd 
af honum, bar sem hann st66 i husgardi Kristjons ad Langholtsvegi 
55. Hér gefur ad lita mynd af bessum steini (6. mynd), sem er 
ekkert smasmi6i. Heo hans er 70 cm, mesta breidd 63 cm og mesta 
pykkt 42 cm. 

I steini pessum er djupberg, gréfkristallad, adallega gratt granit, 
sem ordi6 hefur fyrir miklum prystingi, svo jadrar vid gneismyndun. 
Mun steinninn pvi hafa lent i einhverri peirra jardbyltinga, sem 
valda myndun fellingafjalla. Ofan til a steininum er ner larétt 
band, mun dekkra en graa granitid, og gneismyndunin par lengra 
komin. Eftir ad bessi gneismyndun atti sér stad, hefur bergid mis- 
gengid 4 ymsa vegu, og ma sja a myndinni, ad dokka bandid er 
misgengid 4 premur stddum. Sést petta po betur a bakhli6 steinsins. 
ba liggja og um pennan stein 3—5 cm breid bond ur gréfkornudu, 
raudbleiku graniti og er pad kalifeldspat (ortoklas), sem gefur pvi 
litinn. Fylgja a. m. k. sum misgengin bessum bondum, en sjalf 
skerast bau a nokkrum stodum i steininum. 

Hann a pvi langa og merkilega s6gu ad baki, pessi steinn. Lik- 
lega er hann morg hundrud milljén ara. Og sidast i peirri ségu 
skedi pad, ad hann lenti upp i fjoru 4 nordanverdu Snefellsnesi, 
nanar tiltekid nordur undan benum Bulandshofda (= Hofda), en 
par sa Kristj6n hann fyrst arid 1903. Um 1940 er hann enn a4 
sama stad og ba halfur 4 kafi innan um anna6d erjot. 1945 hafoi 
hann borizt eitthvad til og st6d pa a hreinni klopp. 


NATTURUFRADINGURINN 43 


6. mynd. Steinninn stéri ur Bulandsh6fSafjoru. — Gneissic granite boulder from 
the beach near the farm Bilandshofdi. — Ljosm. S. Poérarinsson. 


Hvernig hefur nu pessi framandlegi steinn borizt upp i islenzka 
fjoru? Prir moguleikar virdast hugsanlegir: 


1. AO steinninn sé raunverulega af islenzku bergi brotinn og 
pa liklega af bergi eigi fjarri beim stad, par sem hann fannst 

2. AO steinninn hafi borizt med hafis 

3. AO hann hafi komid med skipi, annadhvort sem kjolfesta 
eda fluttur hingad i einhverjum sérstokum tilgangi. 


Um fyrsta moguleikann er bad a6 segja, ad hann kemur vart 
til greina. Pvi enda pott.granit hafi fundizt hérlendis og sitt hvad 
bendi til pess a6 slikt berg sé ad finna undir tertieru basalthellunni, 


, 


er harla oliklegt, ad par sé um ad reda granit slikt sem er i 


44 NATTURUFREZEDINGURINN 


bessum steini og enn 6liklegra, ad slikt grjot sé ad finna a yfirboroi 
hérlendis. 

Um hina méguleikana er bad ad segja, ad vida er her ad finna i 
fjorum grjot, sem komid hefur sem kjolfesta i skipum. Venjulega 
eru betta hnullungar hofudstdrir eda litlu sterri, og ekki veit ég 
um slika steina svipadrar sterdar og ofangreindan stein, sem mun 
vega nalegt 600 pundum. Hugsanlegt veri, ad hann hefdi att ad 
notast sem legsteinn, en ekki synist mér 6 liklegt ad jafn mislitur 
steinn hefdi verid valinn til sliks. 

Er pa ad lokum sa moguleiki, sem liklegastur ma teljast, sem sé 
ad steinninn hafi borizt med hafis. Vafalaust er, ad toluvert af 
grjoti hefur borizt a islenzkar fjorur med hafis og munu ymsir 
kannast vid stéran stein a Tj6rnesfj6ru nokkud sunnan vid Hall- 
bjarnarstadaa. Pann stein syndi Gudémundur Bardarson mér i DB. 
bekkjarferd vorid 1931 og sagdi hann hafa borizt me@ is, enda litill 
vafi a pbvi, en pessi grenleiti, flykrotti steimn (7. mynd) mun vera 
ignimbrit. Hins vegar er 4 bad ad lita, ad Breidafjordur er sa lands- — 
hluti, bar sem hvad minnstar likur eru fyrir isreki. Mun pess adeins 
tvisvar getid, sidan land bygedist, ad hafis hafi komizt sudur fyrir 
Latrarost og eitthvad inn a Breidafjord, arid 1685, sem liklega er 
mesta isar, sem sOgur fara af hérlendis, og aftur 1787. Mer er tjao, 
ad i vik vestan i Melrakkaey i mynni Grundarfjardar sé mikid af 
granithnullungum og komi peir fram undan jardvegi, sem sjor sé 
ad brjota. Sé stalid allt ad 2 metra hatt og po nokkud af moldar- 
jardévegi efst i pvi. Bendir petta til bess, ad hér sé um ad reda grjot, 
sem borizt hafi pangad fyrir landnam, en betta parf audvitad ad 
kanna nanar. Haft skal i huga, a0 vel getur hafis hafa gengid inn 
i Breidafjord undir 6drum loftslags- og straumaskilyrdum, t. d. a 
holtasdleyja (Dryas) skeiSunum og i byrjun norrennar jarnaldar, 
pott hann geri bad ekki lengur, og borid pa med sér grjot, einkum 
fra Grenlandi, en hugsanlega fra 6drum svedum, er liggja ad 
Nordur-Ishafinu. bess ma og geta { pessu sambandi, ad fyrir milli- 
gdngu Kristjéns Olafssonar sendi Sigurjon Halldorsson, skipstjori 
{ Grundarfirdi, mér stein utan af Breidafirdi, sem komid hafdi upp 
meo dreka (akkeri) 4 batnum Farsel vorid 1960. Kann ég honum 
beztu pakkir fyrir, pvi mér potti steinninn merkilegur. Petta er 
tinnusteinn og ekki smar (8. mynd). Lengd hans er 55 cm, mest 
breidd 40 cm og mest pykkt 20 cm. Gat er i gegnum hann midjan, 


NATTURUFRADINGURINN 45 


7. mynd. Ignimbrit steinninn 4 Tj6rnesfjéru. — Block of ignimbrite on the 
beach on the west side of Tjérnes. — Ljosm. S. Poérarinsson. 


af natturunni gert en ei af manna voldum. Steinn pessi kom upp 
a midum, sem heita Bruinir, um 7 km ut af Rifi. 

Tinnu er, sem kunnugt er, ner eingdngu ad finna {i logum fra 
Kritartimabilinu og einkum i sjalfri kritinni. Pott hugsanlegt veri, 
ad Vestfjardablagrytid hvildi 4 kritarl6gum, svo sem pad gerir a 
Grenlandi, er pess liklega ekki ad venta, ad slik log skjoti upp 
kolli 4 Breidafirdi. Er pvi ad dllum likindum um adfluttan stein 
ad reda, annadhvort af monnum, p. e. a. s. med skipi og pa liklega 
donsku, eda meo hafis. Sakir l6gunarinnar hefdi e. t. v. matt nota 
stein bennan sem akkeri, en tinna var einnig notud til ad tendra eld 
og pvi eftirsoknarverd hér fordum tid. Kyjolfesta kemur og mj6g 
til greina. En allavega hefur pa sa farkostur, sem flutti stein pennan, 
tynt honum, eda tynzt sjalfur 4 hafi uti. Virdist jafn liklegt, ad 
hér sé um a6 revda stein fluttan af hafis. Log fra kritartimabilinu 
er ad finna 4 NA-Grenlandi nordan vid Oskars konungs fjérd og 
padan af nordar, en ekki veit ég hvort tinnu er bar ad finna. En 
af flakki Arlis-eyjanna og af pbvi, sem adur er vitad um isrek i 
Nordur-Ishafinu, ma rada, ad steinar geti borizt til Islands af 
6llum beim strondum, bar sem joklar ganga ut i petta haf. 


46 NATTURUFRADINGURINN 


7. mynd. 
Tinnusteinn af 
botni Breida- 
fjardar. — Flint 
boulder from the 
sea bottom o} 
Breiafjorour. — 
Ljosm. 

T. Samuelsson. 


Pvi, sem her hefur verid fest 4 blaS um adkomusteina 4 Sne- 
fellsnesi og Breidafirdi, er einkum etlad ad vekja athygli a pvi, ad 
slikir steinar geta veitt ymsan frddleik og ad eskilegt er, ad fram 
fari kerfisbundin rannsoékn a adkomusteinum i fjOrum 4 [slandi, 
svo og steinum, sem sleddir eru upp ut af landgrunninu. Hefur 
Trausti Einarsson raunar bent a petta i grein i Jokli, 1963, sem 
fjallar m. a. um adkomusteina { Breiduvik a Tj6rnesi, en sjaldan 
er 2606 visa of oft kvedin, og asteda er til ad itreka betta. Jardéfredi- 
deild Natturufredistofnunar Islands veitir bakksamlega vidtoku Gll- 
um upplysingum um slika steina. 


SUMMARY 
Miscellanea 1966 


by Sigurdur Thorarinsson 


Museum of Natural History, Reykjavtk. 


I. Tree moulds in a Tertiary basalt layer. 

In August 1966 a Scandinavian geological excursion led by the author and 
Dr. G. Sigvaldason made a short stop at the canyon of the river Valagilsa in 
Nordurardalur, Northern Iceland. In the lowermost part of the rockwalls in 
the mouth of the canyon (Fig. 1.) a sedimentary layer consisting of tuff and 


NATTURUFRADINGURINN 47 


sand intercalates two basaltlayers. ‘The underlying basalt (C in fig. 1.) is 
amygdoidal, its cavities filled mainly with zeolites, the overlaying one (A) is 
compact and 3—5 m thick. In this layer we observed numerous tubular 
moulds (Fig. 2) and as far as we could find out during our very short stay, 
these tubes have been left by trunks of trees buried by the lava. Common 
diameter of these tubes is 25 to 35 cm. One of the tubes was filled with green 
doughy stuff, supposed to be celadonite. The trees buried here were probably 
conifers. 


II. Some words about Eldgja. 

In a previous paper (Eldgja, Natturufredingurinn 25, 1955, pp. 148—153) 
the author divided the volcanic activity which formed the northern part of 
the famous fissure volcano Eldgja (Fig. 3) in three main phases: 


I. A mainly explosive phase forming a layer of tephra and tephratic lava 

2. An effusive phase producing enormous quantities of lava 

3. A mixed phase extruding a small amount of lava and forming craters 
along the bottom of the chasm. 


In the light of later experience won while watching the Askja eruption 1961 
and the effusive phases of the Surtsey eruption the author now realizes that the 
tephra layer produced by the Eldgja eruption resulted mainly from a very 
vigorous lava fountain activity and not from explosive activity. 

The garland contours of the northern part of Eldgja are — as formerly main- 
tained by G. Robson in his unpublished monograph of Eldgja — to a great 
extent the result of slipping of rock from the walls of the chasm, although 
explosive activity at the very beginning of the eruption may have played some 
role. During the summer of 1966 the author observed such slipping causing 
garland contours of the outer wall of a semicircular chasm formed on the out- 
side of the crater on the now disappeared island JéInir SW of Surtsey (Fig. 5). 


III. Granite boulders found on the beach near Bilandshofdi. 

The author describes a big granite boulder (weight about 600 pounds) found 
on the beach near the farm Bulandshéfdi on the north shore of Snefellsnes, 
West Iceland (Fig. 6). The boulder was more likely brought to this place by 
drift ice than by boat. 

The origin and transport of a flint boulder (Fig. 8), brought up from the 
sea bottom of Breidafjordur, 7 km N of Rif, is also discussed. Possibly that 
boulder was carried by drift ice too, although other possibilities are not ex- 
cluded. Only twice since the settlement of Iceland 1100 years ago is the arctic 
drift ice reported to have reached the Breidafjérdur area. Conditions may, 
however, have been more favourable for ice drift into that area during cold 
periods in prehistoric time, such as the Dryas periods or the first centuries of 
the Suwbatlantic time. A systematic study of foreign rocks on Icelandic beaches 
and on the shelf is desireable. 


Date Due 


Pam: 551.1/.4:(*35) 
THO 


44866 


THORARINSSON, Sigurdur. 
Sitt af hverju fra sidastlidnu 


TITLE = ‘ 
sumri miscellanea 1966. 


BORROWER'S NAME 


DATE 
LOANED 


Pam: 551.1/.4:(*35) THO 
THORARINSSON , Sigurdur 


Sitt af hverju fra sithastlithnu 
Sumri : miscellanea 1966 | 


#44886 
Se UE OR ae 


THE UMIVERSITY OF ALBERTA ¥ 
prepreg 6G 288 
CANADA ei 


sity of Alberta Library 


‘A UH 


